MUSEUM OF NATURAL HISTORY 
DEPARTMENT OF GEOLOGY AND GEOGRAPHY 
REYKJAVIK 


MISCELLANEOUS PAPERS No. 34 


JOKULMINJAR A HALSUM MILLI 
BERUFJARDAR OG HAMARSFJARDAR 


Athugasemd vid grein prof. Trausta Einarssonar 


EVIDENCE OF GLACIATION ON THE 
PROMONTORY HALSAR BETWEEN BERUFJORDUR 
AND HAMARSFJORDUR IN EASTERN ICELAND 


Remarks to T. Einarsson: “An unglaciated area in Eastern Iceland” 


BY 


GUDMUNDUR KJARTANSSON 


REPRINTED FROM NATTURUFRADINGURINN 
Vol. 32, 1962, pp. 83—92 


POLAR 
~POLARPAM 


_ PAM 
+2184 


——s 


— 
SS} 


== 
— 


Ue 


(S@x) ‘62°(SS 20G€ 1G 


YP 


Date Due 


BOREAL INSTITUTE FOR NORTHERN STUDIES, LIBRARY 
THE UNIVERSITY OF ALBERTA 

EDMONTON, ALBERTA T6G 2E@ 
CANADA oe 


6 et hab PBB, 


Gudmundur Kjartansson: 


Jokulminjar 4 Halsum milli Berufjardar 
og Hamarsfjardar 


Athugasemd vid grein prof. Trausta Einarssonar 


I sfSasta hefti Natttirufraedingsins segir préfessor Trausti Ein- 
arsson fra athugunum sinum a verksummerkjum eftir j6kla 4 sid- 
asta jOkulskeioi hinnar kvarteru isaldar (T. E. 1962). 

Fyrri hluti greinarinnar fjallar um rannsoknir hofundar i Eyja- 
firdi og nagrenni, og er sa hluti urdrattur ur gagnmerkri ritgerd, er 
hann hefur adur birt 4 ensku um pad efni (T. E. 1959). Vid rann- 
soknir Trausta { Eyjafirdi og nidurstodur hans um joklafar 4 beim 
hjara hef ég ekkert ad athuga og engu ad beta. Eg hef sjalfur snudr- 
ad par i jOkulminjum nokkra daga, adallega 4 Vadlaheidi sumarid 
1946, og allar athuganir, sem ég gerdi, eru i samremi vid athugan- 
ir T. E. og stydja nidurst6dur hans um pykkt og utbreidslu sidustu 
isaldarjOkla, eins og peir urdu mestir 4 bessum hyara. 

Og 6 skal pess getid — til ad syna einhvern lit 4 gagnryni — ad 
ég@ teldi varlegra ad kalla nidurstodu ‘TV. E. lagmark um sterd j6kl- 
anna (hamark um sterd jOkullausu svedanna). Vontun jOkulminja 
A takmoOrkudu svedi gefur ad visu f skyn, en sannar ekki, ad pad 


BOREAL INSTITUTS 
LIBRARY 


44856 


84 NATTURUFRADINGURINN 


, 


svedi hafi jafnan verid jokullaust 4 sidasta jokulskeidi. Vik eg 
nanar ad pessu sidar. 

Pennan varnagla ber ekki a6 skilja svo, ad ég telji jOkla hata 
ordid nokkrum mun meiri 4 sidasta jOkulskeidi en T. E. synir a 
korti sinu af nagrenni Eyjafjardar (T. E. 1959, bls. 13, og 1962, bls. 
27), heldur adeins svo, ad peir kunni ad hafa ordid litid eitt meiri. 
Kortid er hid markverdasta — og fyrsta kort sinnar tegundar, sem 
birt hefur veri af sva6i hér a landi. 

Sidari og meiri hluti greinarinnar fjallar um nyjar athuganir 
h6fundar vid Berufj6rd og Hamarsfj6rd eystra. Par var ég vid svip- 
aSar ahuganir 5. og 6. september 1945. Af peim hef ég somu sédgu 
ad segja og T. E. um allt laglendid 4 utanverdu nesinu milli nefndra 
fjarda. Pessu laglendi, sem er einkar greinilegur strandflotur, er 
vel lyst med ordum T. E.: ,,Parna morar allt af hvossum brikum, 
strytum og gordum. Medal gardanna ... eru aberandi bergganegar, 
sem standa eins og hladnir gardar marga metra upp ur umbverf- 
inu.’ Hvorugum okkar tdkst ad finna par nokkrar jokulrakir. Og 
enn get ég tekid undir eftirfarandi stadhefingu T. E.: ,,J6kull skil- 
ur ekki vid undirlendi, sem hann skridur yfir, i svona étnu astandi, 
heldur eru verksummerki hans sléttar, fagadar og oftast israkadar 
klappir.* 

Af beim forsendum, sem hér voru teknar upp og mjog saman 
dregnar, dregur T. E. pa alyktun, ad a sidasta jOkulskeidi hafi utan- 
vert nesid milli Berufjardar og Hamarsfjardar verid jokullaust, 
skridjOklarnir, sem genegu ut firdina, hafi ekki nad saman framan 
vid fjallgardinn, sem par liggur 4 milli, heldur hafi Berufjardarjék- 
ullinn endad innan vid ‘Teigarhorn og Hamarsfjardarjokullinn 
nalegt Hamri. 

Petta er i alla stadi edlileg Alyktun af athugunum T.E. En é¢ 
hef gert parna eina athugun, sem bendir til annars: 

Fram af meginfjalllendinu, sem skilur margnefnda firdi gengur 
lag halendisalma, sem nefnist Halsar, Afram ut eftir nesinu langleid- 
ina ut aS Djupavogi. Uppi 4 henni nalegt vatnaskilum 4 skemmstu 
gonguleid milli bejanna Teigarhorns vid Berufj6rd og Hals vid 
HamarsfjOrd, eru skyrar jOkulrakir 4 kl6ppum i h. u. b. 100 m hed 
yfir sj6. Rakirnar eru tviatta: Eldra kerfid — nokkud mad grép — 
stefnir 4 Papey (p.e. litlu austar en sudaustur) og hid ynera — 


NATTURUFRADINGURINN 85 


smagervar, skyrar rispur — a Hromundarey (p.e. litlu austar en 
suodur). 

Stefna eldra rakakerfisins — pvi sem nest i framhaldi af stefnu 
fjallgardsins milli fjardanna — synir, ad ber rakir eru hvorki ristar 
af Berufjardar- né Hamarsfjardarjoklinum, heldur af undirlendis- 
jokli til orénum vid samruna peirra begeja framan vid Bulands- 
tind og Halsfjall. Hun synir enn fremur, ad jOklarnir, sem barna 
mettust, voru pvi sem nest jafnhair, og loks, aS beir voru meira 
en 100 m pykkir bar sem nu eru fjardarstrendurnar beggja veena, 
p. e. bedi hja Teigarhorni og Halsi. En 4 pessum st6dum telur 
T. E. jafnan hafa verid jokullaust 4 sidasta jOkulskei6i. 

Og getum betur ad. Rakakerfin tv6 syna snuning 4 skridstefnu 
jokulsins um h. u. b. 45°. Eftir ad eldri rakirnar h6fdu verid ristar 
parna a joklamoétunum uppi 4 Halsum, hefur Berufjardarjokullinn 
unnid a og tekid ad skrida skahallt sudur yfir Halsana, en Hamars- 
fyardarjokullinn 1atid undan siga. Ekki er sennilegt, ad pessi afls- 
munur hafi stafad af pvi, ad Berufjardarjokullinn hafi feerzt i auk- 
ana — tekid eins konar fjOrkipp — undir isaldarlokin, heldur munu 
badir joklarnir yfirleitt hafa faridé minnkandi um pessar mundir, 
en sa i Hamarsfirdi — af einhverjum astedum — ‘pynnzt 4 undan 
hinum. 

Eftir stefnubreytinguna var bpykkt Berufjardarjokulsins enn yfir 
100 m hja Teigarhorni. Fyrir stefnubreytinguna ma etla, ad hun 
hafi verid miklu meiri. 

Pvi midur leitadi ég ekki ad jOkulrakum uppi a Halsum annars 
stadar en par, sem pegar er getid, 4 skemmstu leid milli Hals og 
Teigarhorns; og T. E. getur bess ekki, ad hann hafi leitad nokkurs 
stadar 4 Halsunum. Ekki kemur mér a ovart, bo a0 jokulrakir eigi 
eftir ad finnast utar 4 Halsunum, bar sem peir eru po herri (upp 
i170 my. s.). En pad er 6kannao. 

Ekki er a0 efa, ad sa jOkull, sem rakadi klappirnar uppi a Hals- 
um, hefur rist sams konar merki 4 klappirnar a undirlendinu begeja 
veena, bar sem hann var 100 m pykkari og meddi ad pvi skapi 
fastara a. En, eins og fyrr segir, par hafa engar jokulrakir fundizt. 
Heldur eru klappirnar par étnar sundur i brikur og dranga 4 pann 
hatt, sem sjégangi einum er lagio. 

Pegar hekkadi i sjonum af ollu pvi leysingarvatni, sem til hans 


86 NATTURUFRADINGURINN 


rann i isaldarlokin, fleddi hann inn yfir undirlendi6. Allur strand- 
floturinn, m. a. Papey, Bulandsnes og laglendisremurnar inn med 
fyordunum badum megin vid Halsana, for i kaf. En Halsarnir stédu 
alltaf upp ur. Efstu sjavarmork fra pessum tima eru a6 visu ekki 
glo6ge { hlidjum peirra. En litlu sunnar, i Alftafirdi og Loni, eru 
pau skyrt mérkud af malarkoOmbum (o. fl. verksummerkjum) 1 35 
til 40 m hed yfir nuverandi sjavarmal, og munar varla miklu a 
hedinni a leid padan til Berufjardar. 


Ne@an vid pessi efstu sjavarmork hefur sjorinn mao brott flestar 
jOkulminjar, par 4 medal jOkulrakir. Petta a ekki adeins vid um 
Bulandsnes og undirlendisremurnar inn af pvi, heldur um allt 
bad undirlendi a Islandi, sem 1a évarid fyrir dldum uthafsins. Pann- 
ig eru pessu farid t. d. 4 undirlendinu i Olfusi og Fléa. A klappa- 
holtunum, sem nog er af undir Ingolfsfjalli, finnast engar jokul- 
rakir og klappirnar eru sannarlega ekki pesslegar ad vera urnar 
af jokli. Uppi a fjallinu ma aftur 4 moti finna gnegd jokulraka, 
sem sannar, a vart minna en 500 m pykkur jékull hefur ¥tzt fram 
yfir bessar somu klappir. Hlidsted demi metti nefna ur flestum 
landshlutum. 

Fe er fyllilega sammala T. E. um pad, ad éhugsandi er, ad j6k- 
ull hafi gengid yfir hinar hvossu klettabrikur og dranga { Bulands- 
nesi an bess a sverfa eda jafnvel brjota af beim mestu vankantana, 
sem margir hverjir vita einmitt pvert vid peirri stefnu, sem skrid- 
jOkull hlyti ad hafa a bessum sl6dum. Hinni sérkennilegu kletta- 
brik Strytu hja samnefndum be, samtynis vid Hals, mundi vissu- 
lega hett, ef 6flugur skridj6kull gengi bvert yfir hana. En pad hef- 
ur aldrei gerzt; pessa brik og adra slika hrjufa berghnj6ta hefur 
brim sjavarins meitlad fram ur joOkulhefludjum klappabungum, 
eftir ad jokullinn hvarf af beim. — Og um petta munum vid T. E. 
raunar vera 4 einu mali, pvi ad hann ber ekki brigdur a pad, ad 
jOklar hafi gengi6d ut yfir strandflotinn i Bulandsnesi einhvern tima 
a isold. Aftur a moti heldur T. E. pvi fram, ad bad hafi ekki gerzt 
a sidasta jOkulskeidi hennar. Og par ber okkur a milli, pvi ad j6kul- 
rakirnar uppi a Halsum geta ekki aS minum domi verid eldri en 
fra sidasta jOkulskeidi (og efa ég litid, ad T. E. veri mér sammala 
um pad, ef hann hefdi skodad per). En sa jokull, sem per risti, 
gekk vissulega langt ut eftir strandfletinum, ef ekki yfir hann allan, 


NATTURUFREDINGURINN 87 


pa ad minnsta kosti 5 km, en sennilegar um 10 km lengrasenteDs1E: 
telur Berufjardar- og Hamarsfjardarjékulinn hafa gengid lengst fram 
a sidasta jOkulskeidi. 

Skylt er, ad ég geri nanar grein fyrir peirri skodun minni, ad jok- 
ulrakirnar 4 Halsunum séu fra sidasta jOkulskeidi. — Skal po fyrst 
visao til bess, sem ég hef 4dur latid i 1j6s um athuganir 4 endingu 
jOkulraka (G. K. 1939, 1943, og 1955). 

A beim svedum, sem jéklar hafa hérfad af 4 sidustu 50—60 dr- 
um, ma heita, ad hver kl6pp sé skyrt jOkulrakud, og gildir einu, 
hvort hun er ur basalti eda mdbergi. Par sem enginn j6kull hefur 
legis sidan i lok sidasta jOkulskeids (isaldarlok) — fyrir um 10-—15 
pusund arum — eru rakirnar aftur 4 moti madar brott af flestum 
peim kloppum, sem sidan hafa legid berar. Pd finnast vissulega vida 
rakir fra isaldarlokum, en pvi adeins eru per finar og ferskar risp- 
ur, a0 kloppin hafi sidan longum verid hulin, t. d. leir eda jardvegi. 
Fra lokum nestsidasta jOkulskeids eru 6rugglega lidin meira en 100 
pusund ar. Um klopp, sem var heflud af nestsidasta isaldarjokli og 
liggur nu ber eda adeins hulin nutimajardlogum, ma etla, ad hun 
hafi legid ber i tugi arpusunda. A svo longum tima mundu allar 
jOkulrakir horfnar vid svipud vedrunarskilyrdi og hér hafa rikt 
sidan i isaldarlok. En einnig ber pess ad geta, ad drjugur kafli { evi 
klapparinnar var jOkulskeid (hid sidasta), og bd ad vid gerum rad 
fyrir, ad hun hafi ba sloppid vid ad sverfast af jokli, pa fékk hun po 
ad kenna 4 hinu oblida vedurfari bess skeids, med meira frosti, sand- 
roki og skafrenningi en jokulfludir sidasta jokulskeids hafa nokkru 
sinni att vid ad bua. 

Med pessu tel ég synt, ad jokulrakir eins jokulskeids hafa litinn 
moéguleika til ad vardveitast 4 klopp sinni fram yfir nesta jokulskeid 
bar a4 eftir. bé hefur petta borid vid hér a landi, eins og kunnugt 
er, einkum af j6kulminjarannsdknum Helga Pjeturss og Jakobs 
Lindal. En pad er 6nnur saga, pvi ad i 6llum peim tilfellum hefur 
hin rakada kl6pp hulizt bergi, pb. 4 m. oftast hraunl6gum, adur en 
nesta jOkulskeid gekk i gard. Pvi adeins hafa rakirnar geymzt. 

A meginléndunum, bedi austan hafs og vestan, og einnig 4 Bret- 
landi eru stor landflemi, sem voru hulin jOkli 4 hinum fyrri jokul- 
skeidum, einkum hinu nests{dasta, en sluppu vid slika Utreid 4 hinu 
sidasta. Hvergi hef ég heyrt eda séd fess getid, ad 4 bessum svedum 


88 NATTURUFRADINGURINN 

finnist berar klappir me@ eiginlegum j6kulrispum. Hvalbok og slj6 
erop finnast bar ad visu, en — ad pvi er ég bezt veit — einungis i 
hardara bergi en hér a landi er a6 finna. 

AO ollu pessu athugudu tel ég einsett, ad per jokulrakir hér a 
landi, sem nu liggja berar eda adeins huldar nutimamyndunum og 
eru po ferskar og skyrar — eins og per, sem ég hef skodad 4 Halsun- 
um milli Berufjardar og Hamarsfjaréar — séu ekki eldri en fra si6- 
asta jOkulskeidi. — Og vikjum nu aftur ad pvi, sem fra var horfid. 

bad skal vidurkennt, ad hinar brimsorfnu klappir a pvi svedi, 
sem T. E. telur hafa verid jokullaust 4 sidasta jokulskeidi eru ufn- 
ar { meira lagi, eftir pvi sem gerist 4 undirlendi Islands. En pad er 
bo adeins stigmunur en ekki edlismunur. Liggur beint vid, ad skyra 
pann mun me® pvi ad benda 4, ad svedid liggur i meira lagi opid 
vid uthafinu og einnig mun berggrunnur pess i meira lagi klofinn 
af gongum, sem veita sjavarrofinu misjafnt vidnam, ymist meira 
eda minna en bergid i kring. 

Eins og T. E. tekur fram, breytist mjOg yfirbragdé klappa og kletta 
4 laglendinu, begar kemur inn me@o fjordunum. Hid hrjufa form, 
einkenni brimrofsins, hverfur fyrir avolum, hvalbokudéum klappa- 
bungum, sem sumar hverjar bera skyrar j6kulrakir. Pessi umskipti 
eru ekki sndgg, en pau verda i Berufirdi innanvert vid ‘Teigarhorn 
og { Hamarsfirdi skammt fyrir utan. Hamar. 


Um bpessa stadi dregur T. E. mork mestu framsoknar jokla 4 si6- 
asta jOkulskeidi og kennir peim j6klum umskiptin, sem par verda 
A landslagi. bad er eflaust rétt, aS mun skemmra er sidan jOoklar 
uru land innan (vestan) pessara marka en utan (austan). En 4 hitt 
er ég tregur ad fallast, ad par muni heilu jOkulskei6i (hinu sidasta) 
aS vidbettu undanfarandi hlyvidrisskeidi. 

Athuganir minar 4 jokulminjum ji grennd vid Berufjérs eru allt 
of litlar til ad pr einar fyrir sig leidi til akvedinnar nidurst6du um 
jOklafar 4 beim hjara i isaldarlokin, enda hef ég ekki hirt um ad 
geta beirra i pvi litla, sem ég hef birt um jOkulminjarannsoknir 
minar i ymsum landshlutum. En par sem nu, i grein T. E., er kom- 
in fram kenning, sem stangast allverulega vid minar nidurst6dur 
(einkum fengnar af rannsoknum 4 Sudurlandi), pa pykir mér hlyda 
aod draga her saman i stutt mal meginatridi i sdgu isaldarloka vid 
BerufjOrd og Hamarsfj6rd samkvemt minni skodun: 


NATTURUFRADINGURINN 89 


bad ma nu telja fullsannad, ad sidasta jOkulskeid hofst fyrir h. 
u. b. 70 pisund arum (Emiliany1958 og Flint 1961). Allt fra upp- 
hafi pess skeids og fram undir lok pess — fyrir um 10 pus. drum — 
ma ztla, ad mestur hluti Islands hafi verid pakinn samfelldum j6k- 
ulskildi. Var hann po eflaust allbreytilegur bedi ad pykkt og vid- 
Attu eftir vedurfari 4 Yymsum k6éflum skeidsins. En pad er nui full- 
vist ord15, ad vedurfarsbreytingar urdu ba mjog 4 sama veg og sam- 
timis bedi austan hafs og vestan og pa vitanlega einnig hér 4 Jandi. 
Einna mesti hardindakaflinn kom undir lok j6kulskeidsins og nadi 
hamarki fyrir eitthvad 20 pus. arum. A‘tla ma, ad pa hafi jOklar ord- 
id hvad mestir bedi hér og annars stadar og fra pessum tima séu 
per jOkulrakir (og sa 6hardnadur jOkulrudningur) sem hér finnast 
heest til fjalls og yzt til nesja. — Medal peirra eru margnefndar 
tviatta rakir i 100 m hed milli Hals og Teigarhorns. 


Samberileg demi i nagrenninu eru jOkulrakir i um 140 m hed 
vid retur Svarthamra upp af Pvotta i Alftafirdi. Per stefna ut fjalls- 
hlidina, sudvestur, og syna otvirett, ad jOkull gekk ut allan Alfta- 
fjord, mun lengra ut en bangad, sem nu liggur rifid (,,f;orurnar‘“‘) 
fyrir mynni hans. — Og y7t 4 Hvalnesi fram af Hvalnesfjalli vid 
Lon stefna skyrar jOkulrakir ut Ur mynni Hvaldals, litlu austar en 
sudur. bar er synt, ad skridjOkull, sem gekk ut Hvaldal, hefur ytt 
hegra bardi sinu sudur yfir betta andnes og hulid pad allt. En inni 
i dalnum, adeins 344 km fra sj6 i mynni hans, hefur pessi j6kull 
rakad hlidarnar upp i 260 m hes y. sj6 og 200 m yfir dalgrunninn. 

Pessi demi verda ad negja ad sinni til vitnisburdar um, ad i pess- 
um landshluta nadu isaldarjoklar lengra fram en i dalmynnin. Vidast 
hvar, ef ekki alls staSar, runnu peir saman framan vid mula fjall- 
eardanna og myndudu litt eda ekki sundurslitna remu af undir- 
lendisjékli milli fjalls og sjavar. Ee treystist ekki ad merkja 4 kort 
frambrun pessa jOkuls. bad yrdi einber agizkun, medan rannsdkn- 
um er ekki lengra komid. En ég tel ner éhugsandi, ad nokkur sa 
laglendisskiki, sem nu er landfastur milli Lons og Berufjardar, 
hafi skagad ut undan jokulbreidunni medan pessi fimbulvetur var i 
algleymingi. Svo kynni po ad hafa verid um Papey og pau sker og 
boda, sem utar ligeja, en par hefur ekki enn verid leitad ad j6kul- 
minjum. 


En pa ber pess a0 geeta, ad 4 jOkulskeidinu var mun legra i sjén- 


90 NATTURUFRAZADINGURINN 


um en nu, vegna pess a3 mikid af vatni jardarinnar var teppt i JOkI- 
um vida um l6nd. Petta kann ad hafa munad eitthvad um 100 m, og 
af bpessum sOkum var ba ofansjavar mikill eda mestur hluti peirra 
sveda, sem nu eru landgrunn. Pegar pessa er gett, betast vid stor 
svedi, bar sem tla ma, ad jurtir og dyr hafi norpad af sidasta jOkul- 
skei0i10 hér a landi. Og er ég sammala T. E. um pad, ad einmitt und- 
an mynnum Hamarsfjardar og Berufjardar sé liklegt, ad pannig 
hafi haga til, pvi ad bar er landgrunnid i breidara lagi og utgrynni 
mikid 4 bvi, en uppland til j6kulmyndunar { minna lagi. 

Vist er, ad 4 timabilinu fra pvi fyrir um 20 pus. drum pangad 
til fyrir um 12 pus. drum minnkudu isaldarjoklarnir miklu i 
Nordur-Evrépu og Nordur-Ameriku til mikilla muna fyrir batn- 
andi vedurfari. Vart er ad efa, ad i peirri leysingu hefur jokul- 
skjéldur Islands, sem var smdsmidi hja bessum meginlandsj6klum, 
goldid enn meira afhrod ad tiltdlu vid sterd. Pé ekki vari nema 
af framangreindum astedum — er trulegt, ad 4 pessu leysingaskei6i 
hafi hér mestallt laglendi og jafnvel nokkurt halendi ordi6 Orisa, 
pb. 4 m. allur strandflé6turinn vid Hamarsfj6rd og Berufjord. 

Pessi vedursfarsbati nadi hamarki 4 svonefndu Allerddskeidi i 
lok framangreinds timabils. En sidan, fyrir nal. 11 pus. arum, herti 
aftur ad. Oll sudurbrtin Nordurevrépujokulsins mikla gekk fram { 
bili og staSnemdist bar sem nu liggur rod rudningsgarda eda jOkul- 
aldna fra austri til vesturs um Sudur-Finnland, Mid-Svipjod og 
syOstu hérud i Noregi austan fjalls. Vid pessa garda hélt jokullinn 
velli um 800 ara skeid, p. e. pangad til fyrir um 10 pus. drum. Pad 
skeid, sem venja er ad kenna vid jOkuldldurnar Salpausselkaé { Finn- 
landi eda radirnar (raene) vid Osloarfj6r6é, var hardur afturkippur 
i hinum almenna vedurfarsbata { isaldarlokin. 

Hér a landi eru einnig verksummerki sliks hardindakafla. Pau 
eru jOkuléldur og adrar jadarmyndanir — einkum kunnar { Arnes- 
syslu og Rangarvallasyslu, en einnig nordan lands —, sem vitna um 
framsokn j6kla { bili. Eg hef kallaS penna hardindakafla Budaskeid- 
iS og jaSarmyndanir jOklanna 4 honum sunnan lands Budarddina 
(t.d. G. K. 1939, 1943, 1958 og 1961) og ennfremur talid allar likur 
til, aS pad skeid og Salpausselkaskeidid séu eitt og hid sama. Eg tel 
{ alla stadi sennilegt, ad sa jOkulframganegur, sem T. E. synir fram 
a ut ad linu peirri, er hann dregur naleet Teigarhorni og Hamri, 


NATTURUFRADINGURINN 9] 


sé eimnig fra Salpausselka- eda Budaskeidinu. Ekkert melir 4 moti 
peirri skodun, en hun stydst vid fleira en enn er talid. 

Svo fér um Island sem G6nnur lénd, er af peim létti jokulfarginu 
i isaldarlokin, a5 pau toku ao lyftast. Vegna festu og tregdu jaro- 
skorpunnar byrja0i su lyfting landsins seinna og var hegari i fyrstu 
en hekkun sjavarbordsins af leysingarvatninu. Af pvi leiddi, ad 
sjOr gekk a land. En par kom, a6 hvor tveggja hreyfingin vard jafn- 
hro6, og 4 medan svo var, stdd sjavarbord kyrrt (ad mida vid land) 
vid ,,efstu sjavarmork“. En pau liggja, eins og fyrr var getid um 
40 m y. nuv. sjavarmal 4 sudausturlandi. Eftir pad matti lyfting 
landsins sin yfirleitt meira og undirlendié ték a6 risa ur se. 

Vi0 vitum odgerla, hvenzr sjavarbordid 14 vid ,,efstu sjavarmork“, 
en ekki er dsennilegt, aS pad hafi verid um svipaod leyti allt um- 
hverfis landid. A Sudurlandsundirlendinu hafdi sjérinn pegar A 
Budaskeidinu fjarad nokkud fra efstu morkum (ur h. u. b. 110 m 
nidur ih. u. b. 95 m y. nuv. sjavarmal). Og adeins um 2000 arum 
sidar (p. e. fyrir 8 pus. arum, begar Pjérsarhraun rann) haf6i sjavar- 
bor6di6 lekkad (midad vid land) a.m.k. nidur ad nuverandi sjavar- 
mali. 

Pegar skridjoklarnir { Berufirdi og Hamarsfirdi nadu lengst fram 
a Budaskeidinu, var allur strandfloturinn bar enn undir sj6 og haf6i 
pa lengst af — ef ekki sifellt, verid undir sj6 allt fra pvi, er undir- 
lendisjOkulinn leysti af honum, p. e. eflaust i nokkur pusund, ef 
til vill allt ad tiu pusund ar samfleytt. bad var negur timi brim- 
rotinu fyrir opnu hafi til ad afma jOkulrakir og sverfa sundur mis- 
hardar jOkulfludir i brikur og dranga. 

En begar pessir sidustu skridjOklar i fjordéunum hopa endanlega, 
fyrir tiu pusund arum, pa er pbegar tekid ad fjara. Haekkandi sker 
og bodar brjéta uthafsdlduna vid fjardarmynnin, svo ad fyrir inn- 
an verdur « kyrrara. Og minna en tvO pusund drum sidar (fyrir 
meira en 8 pus. arum) er allt ntiverandi burrlendi komié upp ur sjo. 

Petta er aO minum domi full skyring 4 pbvi, hve miklu minna 
ber a sjavarrofi innan en utan vid pa linu, sem markar mestu fram- 
sokn j6klanna i Berufirdi og Hamarsfirdi 4 Budaskeidinu. 


University of Alberta Library 


wii iN a 


92 SAT TURUFREDINGURINN 


HEIMILDARRIT — REFERENCES 


Einarsson, Trausti. 1959. Studies of the Pleistocene in Eyjafjérédur, Middle 
Northern Iceland. Vis. Isl. XX XIII. 

— 1962. Islaust svedi 4 Austurlandi 4 sidustu isdld. Natturufr. 32: 25—31. 

Emiliani, Cesare. 1958. Paleotemperature Analysis of Core 280 and Pleistocene 
Correlations. Journal of Geology 66: 264—275. 

Flint, R. F. and Brandter, F. 1961. Climatic Changes since the Last Inter- 
glacial. Am. Jour. Sci. 259: 321—326. 

Kjartansson, Gudmundur. 1939. Stadier i isens tilbagerykning fra det sydvest- 
islandske lavland. Medd. D. Geol. Forening. Bd. 9: 426—458. 

— 1943. Jardsaga. Arnesingasaga I. Reykjavik 1943. 

— 1955. Frédlegar jOkulrakir. Natturufr. 25: 154-171. 

— 1958. JarSmyndanir { Holtum og nagrenni. Atvinnudeild Hask. Rit Lbd., 
B-flokkur. Nr. 11. 

— 1961. Glefsur ur jardfredi. Arbok F.1. 1961: 17—29. 


SUMMARY 


Evidence of glaciation on the promontary Halsar between Berufjoréur 
and Hamarsfjordur in Eastern Iceland 


(Remarks to T. Einarsson: “An unglaciated area in Eastern Iceland’) 
by Gudmundur Kjartansson 


Museum of Natural History, Department of Geology and Geography, Reykjavik 


In the summer of 1945, the author of the present article observed glacial 
strie on a headland called Halsar, stretching into the coastal plain between 
the mouths of the fjords Berufj6rdur and Hamarsfj6rdur. 

Extent of glaciation still farther out than to this point is indicated by the 
author’s observation of striae on promontories in Alftafjérdur and Lon, a short 
distance to the south of Hamarsfj6rdur. In all this area the fjord glaciers 
extending from the inland ice-sheet seem to have coalesced in front of the 
high interjacent mountain ridges, to form an almost uninterrupted brim ol 
a piedmont glacier on the coastal plain. 

The possibility that the glacial traces referred to. might be older than the 
last (or Wurm) glaciation, is discussed and rejected. 

For the above stated reasons, the author, rejects Trausti Einarsson’s postula- 
tion of an unglaciated area on the outer, part ofthe peninsula between Beru- 
fjordur and Hamarsfjérdur during the last glaciation (Einarsson 1962), and 
interprets the absence of stria on the coastal plain, surrounding the ice- 
scoured headland Halsar on three sides, in the way, that the striz were abraded 
by surf erosion at a final stage of the last glacial when the ice had receded 
from the coastal plain and this plain in turn became wholly submerged in the 
sea up to an elevation of about 35 metres. 


